


selyf yB DDR yn 


a Y SN 


cr 


| â Y Ferch Ryfeddol, 


NEU HANES 


| SARAH JACOR 


LLETHR-NEUADD, 
Wn agos í Eencader, 


SWYDD GAERFYRDDIN, 


. A anwyd y 17eg o Fai, 1857, ond nid ydyw 


. wedi profì un math o fwyd, gwlyb na sych, 
oddiar y 10fed o Hydref, 1867, sef 19 mis. 


ŴR 


| GAN HUGH ROBERTS, 


(PERFRIN MON.) 








Hors Gymry De a Gogledd, 

... Yn fwynaidd dewch ynghyd, : 
“Cewch hanes gwrthddrych hynod, 
Mae'r geiiiau'n wir.i gyd, 

Sef hanes Sarah Jacob, 

__ O sir Gaerfyrddin, fac, 

Mae hon yn gwir ragori 
Ar ferched tref a gwlad. 


— Mae'n gwybod yr ysgrythyr 
Cyn bod yn ddeuddeg oed, 
Llenyddiaeth 2 barddoniaeth, 
Ni fu ei bath erioed : 


wr 


$ 





u 


Mae hon, yn wrthddrych syn - 
Gan bawb o ddynol ryw, i 

'Trwy drefn ddoeth Rhagluniaeth 
Fe'i gwelir heddyw'n fyw. 





Ni phrofodd fwyd'na diod, 


Na lluniaeth o un lle | Î 

'O'r degfed dydd o Hydref, 

Ond byw trwy ras y ne', | 

w 'Un âl wyth cant a thrigain, | 
dg Ac hefyd saith yn llawn, Ï 


Ond ar ei gwely cystudd , 4 | 
Foreuddydd a phrydnawn. h 


Dechreuad ei hafiechyd ^r 
Oedd dyfod adre'n glaf U 
O'r ysgol un diwrnod 
Tanbeidiol yn yr haf, 
Tri mis bu yno'n gorwedd, 
Heb deimlo un llesâd, i 
Er ymdrech y meddygon Ea 
A'i thyner fam a'i thad. a i. 


“ Hi gysgodd fis yn gyflawn, 
a a Heb dd2ffro dim un waith, 
A'i hyspryd gym'rwyd ymaith 
Trwy'r eangderau maith ; 
Hi welodd ryfeddodau 
Trwy ryngu bodd ei Duw, 
Ond megys breuddwyd ydoedd, 
Ac eto'i chorff yn fyw. 


(che Eu adu 


cd 
ae 


Mynegodd, do ugeiniau 
O ryfeddodau maith, 
A welodd yn y nefoedd, 
Ac hefyd ar ei thaith ; : a 
Hi welodd bererinion 
A'u gynaw gwynion glân, | ., 2 


« 





kc 


& 


^w 


3 


Achubodd Duw trwy gariad 
“Rhag myn'd i uffern dân. : 


Rhyfeddod ydyw gweled 
Yr eneth hon yn fyw, 
Ond beth sy'n fwy rhyfeddod 
Na dyfnion droion Duw ? 
Rhyfeddod fydd i i Sarah 
Gael dysgu'r nefol gân, 
'Nol ad aedyd o gystudd, 
A'i gwisg yn wyn a glân. 


Mae'i llais yn gryf ac eglur; 
A*i gruddiau'n hynod hardd, 
Fel lili'n mysg mieii, 
Neu rosyn yn yr ardd; ; 
Ai hoffuer. ydyw gweddi, 
” Neu ddarllen mewn rhyw fan, 
Ond nis gall droi'r dalenau, 
Mae'i breichiau-bach-ry wan. 


A chwithau blant 'r yspelion 
Sabathol trwy'r holl wlad, 
Gwrandewch ar eich athrawon,. 
A'ch tyner fam a'ch tad ; 

A dysgwch oll eich gwersi ; 
Tra byddoch, yma'n iach, 
Ac hefyd yr ysgrythyr 
Fel dysgodd Sarah fach. 


A chwithau ie'netyd Cymru 
Gwrandewch ar hyn o gân, 
Trysorwch hi'n eich meddwl, 
. Gwnaiff les yn ddiwahan ;. 
-A chofiwch eich Creawdwr 
Cyn daw y dyddiau:blin, 
Gan gofio Sarah Jacob 
Sy'n destun i bob dyn, 
























4 


A chwithau yr henasfgwyr. ^^ 
Sydd oll a'ch. gwallt yn wyn, 

O cofiwch am ytaberth 
Fu ar Galfaria fryn; a9 

Mae ganddo falin o Gilead - 
I wneyd y claf yn iach 

'Fel mae â'i ofal: tadol 
Yn nghystudd Sarah fach. 


— 





; 


nd A dyg nd ny Rd fwg yf mdd 


Yn fawrion ac yn fân, 
'Rwyf wedi troi yr hanes' 
Yn gywir oll ar gân ; bv 
Ond "nawr 'rwy'n rhoddi'i chwî ^ 
Ddau benill ola'r gwaith ” : 
A wnaed gan Sarah Jacob - 
Pan yn ei chystudd maith: wc 


fî 
Ffarwel yn awr, gyfeillion, a | 


| 
u 5 


ARFARWOLAETH MERCH FECHAN. 





“Aeth geneth fechan adref, 

., Mae heildyw gydag Ef, ì 

Yn awr yn canu'n beraidd A ce 5 
Ardelynaur y nef; bo 

Ac er mor anwyt ydoedd ' 
Gan ei rhieni'eun, / 7 

Anfonodd Crist am dani 
Yn berlyn iddo'i hun. 


Gadawodd fyd o ofid, -; 
_ A'i demtesiynau 'gyd,.. 
Gadawodd holl helyntion 
Trafferthus hyn o fyd; 
Mae 'nawr ogylch;yr or$eâd, 
Ynnghwmni lesu glân, 
A thelyn yneidwylaw, _ 
Yn chware'r nefol gân.” 


”y 
md 


& 
uy 
a 


A Eh ; Î 


“ 


